સં - ૨૦૪૯ | ફાગણ સુદ - ૧૨ | શનિવાર | તા.ઃ 


કચ્છ જિલ્લા માં પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આ 
વર્ષ મહોત્સવોનું વર્ષ છે. આયોજકો દ્વારા સંતો 
મહંતો, સામાજિક અગ્રણીઓ, સંસ્થાઓના 
આગેવાનો તથા રાજકીય આગેવાનોને આમંત્રણ 
આપવાનો દૌર ચાલુ છે. 

તા. ૦૩-૦૩-૨૦૨૩ ના સનાતની 
શતાબ્દી મહોત્સવના આગોતરા આમંત્રણ 
પાઠવવા શ્રી કડવા પાટીદાર કુળદેવી ઉમિયા 
માતાજી સંસ્થાન ઊંઝા મુકામે કેન્દ્રીય સમાજના 
હોદેદારો માં પ્રમુખશ્રી અબજીભાઈ, મહોત્સવના 
ચેરમેનશ્રી ગોપાલભાઈ તથા મહામંત્રીશ્રી 
પરસોત્તમભાઈ સહિતની ટીમ માં નાં દ્વારે જ્યાં 
ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના હાજર મહામંત્રીશ્રી 
દિલીપભાઈ તથા હોદ્દાદારોને આગોતરા 
આમંત્રણ પાઠવ્યું હતું. આ પ્રસંગે સ્થાનિક ઝોન 
સમાજના ઉપપ્રમુખશ્રી સાથે સ્થાનિક ઊંઝાનાં 
સામાજિક હોદેદારોની હાજરી રહી હતી. 

માં ઉમા નાં આશીર્વાદ મેળવી 
ગાંધીનગર સચિવાલય વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ ભવન 
પધારી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ 


તા. ૦૩-૦૩-૨૦૨૩ ના ભુજ 
સ્વામીનારાયણ મંદિરના સંતો અને શ્રી 


ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન વાંઢાયના 
આગેવાનોએ ગુજરાત વિધાનસભાની 
મુલાકાત લીધી. 


સંતોએ ભુજ ખાતે યોજાનાર શ્રી 
નરનારાયણદેવ દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ તેમજ 
શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન વાંઢાયના 
આગેવાનોએ વાંઢાય ખાતે યોજાનાર અમૃત 
મહોત્સવનુ માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ 
પટેલ સાહેબ, ગુજરાત વિધાનસભા ના 
માનનીય અધ્યક્ષશ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી, 
આરોગ્ય મંત્રીશ્રી %ષિકેશભાઈ પટેલ, 
કૃષિમંત્રીશ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ તેમજ 
રાજ્યકક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી અને કચ્છના 
પ્રભારી મંત્રીશ્રી પ્રફુલ્લભાઈ પાનસેરીયા ને 


2 


પટેલ સાહેબને રૂબરૂ મળી આયોજન અંગેની 
વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવેલ સાથે 
આગોતરા આમંત્રણ પાઠવવા માં આપ્યું હતું. 

આ પ્રસંગે અમદાવાદ ઝોન સમાજના 
પ્રમુખશ્રી સાથે ભુજ વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી 
કેશુભાઈ વાસાણી પણ જોડાયા હતા. 


આમંત્રણ પાઠવ્યું. 
કચ્છ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ અને 
ભુજના ધારાસભ્યશ્રી કેશુભાઈ પટેલ સાહેબ 


સાથે કચ્છના અન્ય ધારાસભ્યશ્રીઓ 
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 

આવનાર સમય નાં કચ્છ માં 
સર્વત્ર ઊર્જા આપે તેવા કાર્યક્રમો નું 
આયોજન થનાર છે જેમકે માર્ચ માં અમૃત 
મહોત્સવ, એપ્રિલ માં મોરારીબાપુ ની કથા 
અને મે માસ માં સનાતની શતાબ્દી 
મહોત્સવ અને ભુજ મંદિર નો દશાબ્દી 
મહોત્સવ સાથે અનેક અન્ય સમાજીક પ્રસંગો 
થી કચ્છ બનશે ઉત્સાહ ઉમંગ અને ઊર્જા ભર્યું 
મહોત્સવ ભર્યું... ડો 


વાંઢાય ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ખાતે 


શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાત - વાંઢાય 


પ્રારંભ: તા.ર૭-૦૩-ર૦ર૩,ચંત્ર સુદ-૬ 


તા. 30-0૩-ર૦ર૩, ચૈત્ર સુદ-૯ (રામ નવમી ) 


પુર્ણાડુતિ 


11 ભ 


જે. કિ... જુ 

શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર 
કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી આર. ડી. પોકાર 
ઉમા વિદ્યાલય, હિંમતનગર તા. ૦૨- ૦0૩ - 
૨૦૨૩ના રોજ એસ.એસ.સી.ના વિદ્યાર્થીઓનો 


વિદાય સમારંભ શાળાના પ્રાર્થના ખંડમાં 
યોજવામાં આવ્યો હતો. આ માટે પુષ્પમાળ અને 
આસોપાલવના તોરણો વડે પ્રાર્થનાખંડને 
શણગારવામાં આવ્યો હતો. 
મુખ્ય મહેમાન મહંત સંતશ્રી પ્રેમ 

પ્રકાશ સ્વામી, ઉમા કેળવણી મંડળના પ્રમુખ 
નાથાભાઈ ચોપડા, મહામંત્રી રસિક છાભૈયા, 
ઉપપ્રમુખ ગણપત પોકાર, ખજાનચી કાંતિ 
પોકાર (કાકા), શિક્ષણ સમિતિના પ્રતિનિધિ તરીકે 
મુકેશ લીંબાણી, ડૉ. જયદેવ માકાણી (સ્કીન), 
વાલીગણ ના પ્રતિનિધિ તરીકે ડૉ. અશ્વિન પટેલ 
(ગાયનેક), તેમજ ઉમા કેળવણી મંડળ ના અન્ય 
સદસ્યો હાજર રહ્યા હતા. 

સૌ પ્રથમ ઉમા વિદ્યાલયના આચાર્ય 
તુલસીભાઈ સુરાણીએ આવનાર મહાનુભાવો 
તેમજ વાલીગણનું ઉષ્માભર્યું અભિવાદન કર્યું. 
મંત્રો અને પ્રાર્થનાથી વિદાય સમારંભ શરૂ 
કરવામાં આવ્યો. 

વિદ્યાર્થીઓનું અને મહેમાનોનું શાબ્દિક 
સ્વાગત અને મહેમાનશ્રીનો ટૂંકો પરિચય 
આપ્યો. દસમા ધોરણના વર્ગ શિક્ષકશ્રી 
નરેન્દ્રભાઇ પટેલે એ કોઈ પણ જાતના ગભરાટ કે 
મુંજવણ વગર બોર્ડની પરીક્ષા આપવા બાબતે 


ભારતીય મૂળની દર્શના પટેલ કેલિફોર્નિયા 
રાજ્યની વિધાનસભાની ચંટણી લડશે 


કે/લિફોનિયાઃ 


ભારતીય મૂળના 
રિસર્ચ સાયન્ટિસ્ટ 


દર્શના પટેલ 2024ની છુ ૬05 
કેલિફોર્નિયા સ્ટેટ ડક 
એસેમ્બલીની ચૂંટણી (6 
લડશે, દર્શના પટેલે [ 
આ જાહેરાત કરી છે. 
48 વર્ષીય પટેલ નોર્થ રણા] 
કાઉન્ટી બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે. હાલમાં આ સીટ બ્રાયન મિશેન પાસે 
છે પરંતુ તેણે 2024માં ચૂંટણી લડવાનો ઇનકાર કર્યો છે. જે બાદ દર્શના 
પટેલે તેમના સ્થાને નોર્થ કાઉન્ટી બેઠક પરથી રાજ્ય વિધાનસભાની 
ચૂંટણી લડવાની જાહેરાત કરી છે. પોતાના દાવાની જાહેરાત કરતાં દર્શના 
પટેલે કહ્યું હતું કે 'એક ઇમિગ્રન્ટની દીકરી હોવાને કારણે મેં અમેરિકન 
સપનાને સાકાર કરવા માટે ઘણો સંઘર્ષ કર્યો છે. હું જાણું છું કે મુશ્કેલ 
સમયમાં પરિવારો જે પડકારોનો સામનો કરે છે. દર્શના પટેલે કહું કે હું 
રાજ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે દાવો કરીશ. હું ખાતરી કરવા માંગુ છું 
કે દરેકને સફળ થવાની તક મળે. હું એક વૈજ્ઞાનિક, શાળા બોડના સભ્ય 
અને સામાજિક નેતા હોવાના મારા અનુભવનો ઉપયોગ કરીને લોકોના 
જીવનમાં પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયાસ કરીશ. 


ચતુર ઘધ્વિસીય અલોકિક અમૃત 
મહોત્સવની પળેપળ ની લાઈવ ઉપડેટ માટે 
સંસ્થાના નીચે મુજબ ના સોશિયલ મીડિયા 


ડપાંગ્ડત1ંઝ૯ કરો 
પ્ર/પ/0/.]/૦૫પ૫ં૦૯.૮૦111/0પા1ાં)/તાળવવ]|ખ્વા1વી1વ)/ 


પ્ર/0/0/.(વિવ્લં૩૦૦1૮.૮૦1૧/પા11]/ઢા1વવ]પ્યા1વી1)/ 
પ્/0/0/.1115૬201'111.૮૦111/પ111)/તા1વવ]પ્વા1વી1વ]/ 
પ્ર/પ/પ/.(0/11૬૯।-૮૦।૧૧/પ૧111/વા1વખ્વાવી1ત)/ 


પ્ર/પ/પ/.૫।111)/તા1વવ]પ્વા1વ!1૩)/.૦1૦ 


વિદ્યાર્થીઓનો વિદાય સમારંભ 


અને પરીક્ષાના પેપરો કેવી રીતે લખવાં તેમજ 
વર્ગ ખંડમાં વિદ્યાર્થી તરીકે કઈ કઈ કાળજીઓ 
રાખવી તેની વિગતવાર સમજ આપવામાં આવી 
હતી. કાંતીકાકા એ પોતાના વક્તવ્યમાં જણાવ્યું , 
આ સમારોહ દ્વારા અમે તેમને ભવિષ્ય અને 
તેમના સારા જીવન માટે શુભકામનાઓ 
પાઠવીએ છીએ. તેમજ મહામંત્રી રસિક 
છાભૈયાએ વિદ્યાર્થીઓને ઉત્સાહવર્ધક ટુંકમાં 
આર્શીવચન આપ્યા હતા. 

દસમાં ધોરણના વિદાય લેતા વર્ગના 
વિદ્યાર્થીઓએ શાળા જીવનના પોતાના અનુભવો 
અને શાળામાંથી પ્રાપ્ત થયેલા સંસ્કારો જીવનભર 
જાળવી રાખવાનો પોતાનો સંકલ્પ જાહેર કર્યો 
અને શાળાજીવન દરમિયાન થયેલી ભૂલો બદલ 
ક્ષમાયાચના કરી. શિક્ષકોએ એસ.એસ.સી.ની 
પરીક્ષા માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને સારા 
નાગરિક બનવાની શિખામણ આપી અને કપાળે 
તિલક કરી, મો મીઠું કરી શુકન ભેટ આપી 
આશીર્વાદ આપ્યા. 

મુખ્ય મહેમાન તરીકે મહંત સંતશ્રી 
પ્રેમકુમાર સ્વામી એ વિદ્યાર્થીકાળને 
માનવજીવનનો સર્વશ્રેષ્ઠ કાળ ગણાવ્યો. તેમણે 
અમને જીવન ઉપયોગી ઘણી બાબતો તેમજ 
નીતિપરાયણ જીવન જીવવાનો વિધાર્થીઓને 
બોધ આપ્યો. અંતમાં શિક્ષકોએ આશીર્વાદ 
આપી કાર્યક્રમનું સમાપન કર્યું. 

વિદાય સમારંભના અંતે દસમા 

ધોરણના વિદ્યાર્થીઓએ સ્મૃતિ સ્વરૂપે આચાર્યશ્રી 
ને ભેટ અર્પણ કરી અને સમૂહ ફોટો પાડીને 
અલ્પાહાર ખવડાવી કાર્યક્રમના અંતે સૌને ભારે 
હૈયે વિદ્યાર્થીઓને શાળાની વિદાય આપી હતી 


સાર 


રતથી ત્રણ દિશામાં 
ધી ઉડાન ભરી શકાશે 


ઝ દ 
0₹610/18/1 ન્ટ ે. 


ણણ : 


દેશની રાજધાની દિલ્હી, પૂર્વમાં કોલકાતા અને દક્ષિણમાં બેંગલોર 
માટે સુરતથી સીધી ફ્લાઈટ સેવા એર એશિયા દ્રારા આજથી જ શરૂ 
કરાઈ. આ શુભારંભ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાજી 
ગ્વાલિયરથી, સાંસદશ્રી અને ભાજપા પ્રદેશ જ સી.આર.પાટીલજી 
સુરતથી અને સ્વર્ણિમ સંકુલ થી કેબિનેટ મંત્રીશ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત 
સાથે રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી જગદીશભાઈ વિશ્ચકર્માજી ગાંધીનગર 
વર્ચ્યુઅલ જોડાયા હતા. સિવિલ એવેશનના જોઈન્ટ સેક્રેટરી શ્રી અસંગ્બા 
ચુબા તથાસેક્રેટરી શ્રી હરિત શુક્લાજી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જેમ્સ-ઝવેલરી- 

રાઉધ્યોગ, ટેક્ષટાઈલ, પ્રવાસન, શિક્ષણ ક્ષેત્રને વધુ વેગ મળશે. 


ર 


1112 શિ 
૪2023 


830 17. 


૦૪.૦૩.૨૦૨૩ | 502 [૫૦. : 1045 | [/000.: 91 7801877774, 91 7718977774 | ડવ 21110141111 (ટ।1વ।1.૯૦।1 


ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના પ્રમુખ શ્રી 
અબજીભાઈ કાનાણી તેમજ સમાજના આગેવાનો સાથે 

ઉપસ્થિત રહી માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ 

સાહેબને નખત્રાણા, કચ્છ ખાતે યોજાનાર પાટીદાર 


સમાજના કાર્યક્રમનું આમંત્રણ પાઠવ્યું 


સા કેશુભાઈ પટેલ ઈ 


પ્રમુખ, કચ્છ જિલ્લા ભાજપ । ધારાસભ્ય, ભુજ 


પ્રારંભ તા. ૨૦.૦૩.૨૦૨૩, ચૈત્ર સુદ-* પૂણહૂતિ તા. ૩૦.૦૩.૨૦૨૩, ચૈત્ર સુદ-૯ (રામનવમી) 


માનું નોતરું... ઉમારથ ॥રથાન તેમજ સ્વયંસેવક આયોજન સભા 


આગામી રામનવમીના ઉમિયા માતાજી મંદિર વાંઢાયનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવવાનું નિર્ધારેલ છે. આ મહોત્સવ 
દરમ્યાન વાંઢાયની ધરા પર પ્રથમ વાર સહસચંડી મહાયજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મહોત્સવની નિમંત્રણ 
પત્રિકા માનું નોતરું કચ્છના ગામેગામ પહોંચતી કરવા તૈયાર કરાયેલા ઉમારથને તા. ૫-૩-૨૦૨૩ના પ્રસ્‍થાન કરાશે 
અને સવારે ૯.૩0 કલાકે સ્વયંસેવકોની કામગીરીની સમીક્ષા માટે સભા મળશે. 
આ પ્રસંગે સેવા આપવા તત્પર આસપાસના ગામોના યુવક તેમજ મહિલા મંડળના કર્ણધારો અને 
કાર્યકરો ઉપરાંત મહોત્સવ આયોજનની વિવિધ સમિતિના સદસ્યોને ઉપસ્થિત રહેવા વિનંતી છે. 


ન્ટ 


તા. ૫-૩-૨૦૨૩, રવિવાર, સમય $ સવારે ૯.૩0 કલાકે 


સ્થળ ઃ શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર વાંઢાયના પટાંગણમાં 


નિમંત્રક ઃ શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર અમૃત મહોત્સવ આયોજન સમિતિ શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન-વાંઢાય 
સંસ્થાના સૌ ટ્રસ્ટીઓ, હોછ્દદારશ્રીઓ અને કારોબારી સભ્યશ્રીઓ તેમજ આયોજન સમિતિના સદસ્યશ્રીઓ 


શ્રી બાબુભાઇ ચોપડા 
મહામંત્રી 
મો. ૯૯૪૯૪ ૯૬૨૩૧ 


શ્રી ઇશ્વરભાઇ ભાવાણી 
મંત્રી 
મો. ૯૪3૩૪૪ ૪૫૫૫૫ 


શ્રી રમેશભાઇ પોકાર 
કન્વીનર પ્રચાર-પ્રસાર 
મો. ૯૯૦૯૫ ૧૧૪0૦0 


નોંધઃ * નજીકના ૪૫ ગામોને ઉતારા માટે તેમજ સ્વયંસેવક વગેરેની મગાવેલ યાદી જેમની બાકી હોય તેમણે આ સભામાં લઇ આવવા વિનંતી છે. 


યુવાસંધ સ્વર્ણિમ મહોત્સવ નિમિતે 


-- 


ક 


યુવાસંઘ નર્મદા કાઉન્સિલ, સરદાર 
પટેલ રીજીયન માં તા: ૨૬/૦૨/૨૦૨૩ રવિવારે 
રોજ શ્રી ઉમા ભવન, કઠલાલ મુકામે સનાતની 
શતાબ્દી મહોત્સવ અંતર્ગત યુવાસંઘ 50 વર્ષ ની 
ઉજવણીના ભાગ સ્વરૂપે સરદાર પટેલ રીજીયન 
દ્વારા મિશન ચેરમેન વિઠ્ઠઠ ભાવાણી ની 
અધ્યક્ષતા માં નોલેજ કાર્નીવલ (સિલેકશન) 
કાર્યક્રમ નું આયોજન કરવામાં માં આવેલ હતું. 

આ કાર્યક્રમ માં ભાગ લીધેલ 
પાર્ટીસિપેન્ટ્સ નું બપોરે ૦૧:૩૦ થી ૦૨:૦૦ સુધી 
રેજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું. બપોરે ૦૨:૦૦ વાગે 
કાર્યક્રમ ની શુરૂઆત સ્થાનગ્રહણ કરવામાં આવી 


ત્યારબાદ મિશન ચેરમેન વિઠ્ઠલ 
ભાવાણી, ખેડા જિલ્લા પ્રભારી, નથુભાઈ પોકાર, 
સેન્ટ્રલ યુવાસંઘ પ્રવક્તા પરષોત્તમ વાલાણી, 
રીજીયન ચીફ સેક્રેટરી સુરેશ રંગાણી, સંતરામ 
વિભાગ પ્રભારી જીતેન્દ્ર પોકાર, વડોદરા વિભાગ 
પ્રભારી મગન ઠાકરાણી, કઠલાલ યુવક મંડળ 
પ્રમુખ પરેશભાઈ સાંખલા તેમજ ઉપસ્થિત સમાજ 
ના વડોલો દ્વારા દીપપ્રાગટ્ય કરવામાં આવ્યું હતું. 

કઠલાલ યુવક મંડળ પ્રમુખ પરેશ 
સાંખલા દ્વારા સ્વાગત પ્રવચન આપવામાં આવ્યું 
હતું. 

ત્યારબાદ રીજીયનની દીકરીઓ દ્વારા 
નૃત્ય કરી સનાતની સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. 

સંતરામ વિભાગ સેક્રેટરી જીગ્નેશ 
સુરાણી દ્વારા કાર્યક્રમ ની રૂપરેખા અને ઉપસ્થિત 
નિર્ણાયકો નો પરિચય કરાવ્યો હતો. કોમ્પિટિશન 
ની શુરૂઆત કરવામાં આવી. જેમાં પાર્ટીસિપેન્ટ્સ 
દ્વારા ચિત્ર (ઝદ), નિબંધ (:-ડ5૧/ 1/11), 
વકૃત્વ (દ1૦વપાંબ1), વોઇસ ઓફ કે.કે.પી.એસ. 
(/બં૦૦ બ ।6(ગ્ડ), પ્રિન્સ એન્ડ પ્રિંસેસ ઓફ [62 
(ણિ1૦૦ વાતં ગિ॥૧૦૦૩૩ બ 166૨5) પોતાનું ટેલેન્ટ 
રજુ કરવામાં આવ્યું હતું. કોમ્પિટિશન બાદ 


કેન્દ્રીય વન પર્યાવરણ વિભાગે સરકાર 


રર રી 


સરદારપટેલ ટીમ નાં સાહસિકો અને યુવાઓ ને પ્રોત્સાહિત કરવા કઠલાલ સમાજ ભવન માં ઉપસ્થિત 


મ, 


નિર્ણાયકો દ્વારા રિઝલ્ટ જણાવી આમંત્રિત મુખ્ય 
મેહમાનો દ્વારા વિજેતાઓ ને ગિફ્ટ આપી 
પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું.તેમજ 
નિર્ણાયકો નું સન્માન કરી આભાર માન્યો હતો. 
ત્યાર બાદ પ્રસંગોપાત ઉદબોધન ખેડા જિલ્લા 
પ્રભારી નથુભાઈ પોકાર અને સેન્ટ્રલ પ્રવક્તા 
પરષોત્તમ વાલાણી દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. 
અને ઓપન મંચ રાખવામાં આવ્યો હતો. 


કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ મિશન ચેરમેન 
વિઠ્ઠલભાઈ ભાવાણી દ્વારા પ્રમુખ સ્થાને થી 
ઉદબોધન આપવામાં આવ્યું હતું. જેમાં તેમને 
વિજેતાઓને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને કચ્છ 
ખાતે યોજાનાર સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવમાં 
ખુબ મેહનત કરી ટ્રોફી જીતીને આવો તેવા 
આશીર્વાદ આપી પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. 
ઝત ઇન: ઝુ 


આભારવિધિ રીજીયન પ્રવક્તા 
બિજોય ભાવાણી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. 

કાર્યક્રમ અંતે સૌ રાષ્ટ્રગાન ગાઈ 
ભોજન લઇ છુટા પડ્યા હતા. 

સમગ્ર કાર્યક્રમ નું સંચાલન સંતરામ 
વિભાગ સેક્રેટરી જીગ્નેશ સુરાણી અને રીજીયન 
પ્રવક્તા બિજોય ભાવાણી દ્વારા કરવામાં આવ્યું 
હતું તેમજ પ્રિન્સ એન્ડ પ્રિંસેસ ઓફ કેકેપીએસ નું 
અંકરીંગ નંદુભાઈ નાકરાણી દ્વારા કરવામાં આવ્યું 
હતું. 


ગત ઉજા 


ધ્યાન દો 


ગુજરાતમાં જંગલોની જમીન પર 
ઉધોગો - ભૂમાફિયાઓનો ડોળો 


અમદાવાદ,રવિવાર 


ગુજરાતમાં ગૌચરની જમીનો તો ભૂ માફિયા હડપી રહ્યા છે પણ હવે તો જંગલનીજમીનો 
પર તેમનો ડોળો મંડરાયો છે. કેન્દ્રીય વન પર્યાવરણ વિભાગે આ મામલે રાજ્ય સરકારને ધ્યાન 
દોર્યું છ અનેજંગલની જમીનો પર દબાણો હટાવવા કહ્યુ છે. મહત્વની વાત એછેકે, ગુજરાતમાં 
જંગલની જમીનો પચાવી પાડવાના એક બે તહી, પણ ૭૦૦થી વધુ ગુતા નોંધાયા છે. 


જંગલની જમીન પચાવી પાડવાના કુલ ૭૬ ૬ 
ગુના નોંધાયા પણ કોઇને દંડ ફટકારાયો નહી 


ગુજરાતમાં હજારો એકર 
ખરાબા,ગૌચરની જમીનોની તો ઉદ્યોગો-ભૂ 
માફિયાઓ કબજો મેળવી લીધો છે જે 
જગજાહેરછે. હવેજંગલનીજમીનોયબાકાત 
રહી શકી નથી. લોકસભામાં કેન્દ્રીય વન 
પર્યાવરણ વિભાગે આ વાતની કબૂલાત કરી 
છેકે, ગુજરાતમાં જંગલની જમીનો ય હડપ 
કરી લેવાઇ છે. ઉદ્યોગો અને વ્યક્તિગત રીતે 
જંગલનીજમીનોપરદબાણકર્યુહોયતેવાકુલ 
૭૬૬ ગુનાકોરેસ્ટવિભાગનાચોપડે નોધાયા 
છે. વન પર્યાવરણ વિભાગે એવો ય ખુલાસો 


કર્યો છેકે, જંગલની જમીનો પર દબાણ 
કરવાની ઘટનાઓ ધ્યાને આવી છે ત્યારે 
અત્યાર સુધીમાં ૧૧ સ્થળોએ જંગલમાં 
દબાણોહટાવાયાછે. બાકીનાસ્થળોએ હજુય 
યથાવત છે. મહત્વની વાત એછેકે, જંગલની 
જમીનપરદબાણ કરવાના ૭૦૦થીવધુગુના 
નોધાયા છે પણ એકેય ઉદ્યોગ કે વ્યક્તિ પર 
કોઇદંડફટકારાયોનથી. આબધાયકિસ્સામાં 
કેટલાંક કિસ્સા કોર્ટસુધી પહોંચ્યા પણ તેમાંય 
ર કાકા 


મઘ્ય મહારાષ્ટ્ર ઝોન દ્રારા ખાનદેશ વિભાગના 


તા.૦૨ માર્ચ ગુરૂવારના શુભ દિવસે 
સાંજ ના ૦૫૦૦૦ કલાકે જલગાંવ શહેરમાં 
જલગાંવ સ્થાનિક સાથે પાચોરા, ભડગાવ, 
શેંદુર્ણી કાસોદા, મ્હ્સાવદ, અમલનેર, ધરણગાવ, 
ચોપડા, ભુસાવળ, ફૈજપૂર, રાવેર, યાવલ, સાવદા, 
બોદવડ, વરણગામ, મુક્તાઇનગરના જેવી ઘટક 
સમાજના જ્ઞાતિ જનો બહોળી સંખ્યામાં પધારેલ. 

અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સમાજના ઉપપ્રમુખ જયંતી રામાણી- 
અમદાવાદ, શ્રીસમાજના ટ્રસ્‍ટી જેઠાભાઈ પોકાર- 
કોલ્હાપુર, મહારાષ્ટ્ર ખંડ પ્રભારી રતનશી 
દિવાણી- થાણા,.શ્રીસમાજ ન્યાય સમિતિ પ્રમુખ 
મનુભાઇ નાકરાણી- ફલટણ, મહારાષ્ટ્ર ખંડ 
સહપ્રભારી ગંગારામ પોકાર- નાલાસોપારા, 
મધ્ય મહારાષ્ટ્ર ઝોન પ્રમુખ જેઠાભાઇ દિવાણી- 
કોપરગાંવ, મહિલા સંઘના કેન્દ્રિય કારોબારી 


ર... * 
છે. 


સદસ્ય લક્ષ્મી લીંબાણી-જલગાવ, મહિલા 
સંઘના કેન્દ્રિય કારોબારી સદસ્ય અને વિઝન 
ડેવલમેન્ટ સમિતિ સદસ્ય તેમજ મધ્ય મહારાષ્ટ્ર 
મહિલા સંઘના ખજાનચી રંજન ભાવાણી- 
જલગાવ, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર રીજીયન યુવાસંઘ 
ચેરમેન હિંમત દીવાણી- ઔરંગાબાદ અને 
મહારાષ્ટ્ર ના જલગાવથી 11.૦ ધારાસભ્ય 
ચંદુભાઈ રુડાણી-જલગાંવ સનાતની શતાબ્દી 
મહોત્સવનાં સનાતની ગૌરવ નાં શંખનાદ નિમિત્તે 
સ્વાગત કરવામાં આવ્યું . 


ત્યારબાદ સ્થાનીક જલગાંવ સમાજના 
મહામંત્રી કિશોર પારસીયા દ્વારા મહાનુભાવોને 
સ્થાન ગ્રહણ કરાવેલ. 

સભાની શરૂવાત દીપ પ્રજ્વલન સાથે 
કરવામાં આવેલ.જલગાંવ સમાજની બહેનો દ્વારા 
સુંદા સ્વાગત ગીત રજુ કરેલ. મંચસ્થ 
મહાનુભાવોનુ પુષ્પગુચ્છ આપી સન્‍માન કરવામાં 
આવેલ. 

પ્રસ્‍તાવનામાં સમાજનો ઇતિહાસ અને 
હાલમાં સમાજમાં ચાલતી ગતિવિધિઓ બારામાં 
સ્થાનિક શ્રીસમાજના પ્રમુખ શંકરભાઇ લીંબાણીએ 


કચ્છ ઝોન સમાજ અને કચ્છ રીજીયન દ્વારા પશ્ચિમ વિભાગ 
માં સમાજે સમાજે સનાતની ગૌરવ ૨ 


મહોત્સવ નિમિતે સનાતની શંખનાદ 
કોટડા ગામે તા :-02/03/23ના રોજ કોટડા (જ.) 
ખાતે રાખવામાં આવેલ.આ સંપર્ક યાત્રા માં કોટડા 
(જ.) પાટીદાર સમાજ/મથલ પાટીદાર સમાજ ના 
સભ્યો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા. 

આજની સંપર્ક યાત્રા માં સૌ 
મહેમાનોને સ્થાન ગ્રહણ કોટડા (જ.) સમાજના 
મંત્રી શાંતિલાલ નાકરાણી દ્વારા કરવામાં આવેલ. 

આજની આ શંખનાદ ગૌરવ યાત્રા 
માં સ્વાગત પ્રવચન ઝોનના ઉપપ્રમુખ કોટડા(જ.) 
સમાજ મંત્રીશ્રી કિશોરભાઈ નાયાણી દ્વારા 
કરવામાં આવેલ. 

આજની શંખનાદ યાત્રાનો મુખ્ય 

ઉદ્દેશ ઝોનના પ્રવક્તાશ્રી શાંતિલાલ નાકરાણી 
દ્વારા આપવામાં આવેલ. 

સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ અંતર્ગત 
સ્વયં સેવક વ્યવસ્થાપણની સંપૂર્ણ માહિતી કરછ 
રીજીયન મિશન ચેરમેન હસમુખ નાકરાણી દ્વારા 
આપવામાં આવેલ. 

અતિ થી દેવો ભવ: ની સંપૂર્ણ માહિતી 
કન્વીનરશ્રી લધારામભાઈ લિંબાણી દ્વારા આપતા 
જણાવેલ કે મહોત્સવ દરમિયાન આવનાર 
મહેમાનોનું આપણા ઘરમાં અતિ થી દેવો ભવ: 
તરીકે વ્યવસ્થા થાય તે પર ભાર મુકતા નમ્ર 
વિનંતી કરવામાં આવેલ. 

ઉતારા વ્યવસ્થા ની માહિતી 
કન્વીનરશ્રી મંગલભાઈ કેશરાણી દ્વારા આપવામાં 
આવેલ. 

સનાતની ગૌરવ યાત્રા/ સ્વયં સેવક 
(સનાતની સૈનિક) તેમજ સનાતની શતાબ્દી 
મહોત્સવ ની સંપૂર્ણ માહિતી ઝોનના મહામંત્રીશ્રી 


ફાગણ સુદ-૧૪ 
તારીખ : ૦૬-૦૩-ર૦ર૩, સોમવાર 
પૂનમપ્રારંભ : બપોરે૪:૧૮ કલાકથી 
હોળી પ્રાગટ્ય : સાંજે ૬ : ૪૫ કલાકે 


ચંદ્રદર્શન સુયોગ: સોમવાર રાત્રે 


મા ઉમિયા પૂનમના દર્શન 
તારીખઃ ૦૭-૦૩-ર૦ર૩ મંગળવાર 


॥ પાટીદાર કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, ઊં 
'૩ ”્ઝાત૩# 16॥1ત૦!/| $0ત ઇ!તા/૩ 11૩12] 5૩051021, (0 


શ્રી ક.ક.પા. લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ (મુંબઈ) 


-: આયોજીત :- ર 
૪ જ. 
સલ્િકા'ઇઉથ ી દ! રં 


ઉમા ધામ, કાસ , થાણા( સ્થળે રાખવામાં આવેલ છે 
હોલિકા દહન ના દિવસે રાત્રે ભોજન ની વ્યવસ્થા રાખવામાં 
આવેલ છે, ભોજનપાસની કિંમત રૂપિયા ૧૨૫ છે. ભોજનપાસ 
મેળવવા ની અંતિમ તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૩, રવિવાર સુધી છે ,નીચે 
આપેલ સભ્યોનો સંપર્ક કરી પાસ મેળવવા વિનંતી. 


23૮૪૨ 124914₹૬-553₹954 ૦૮ ૪૦૧૫: મ$૦ઇડદ 


[લંડ13૦1-10ગાં રિઘતંગા11: 9979352929 * 


141.1૬ 1117ણદર 201. 119- 


જાણકારી આપેલ. 

ત્યારબાદ સભાનું સૂત્ર સંચાલન મધ્ય 
મહારાષ્ટ્ર રિજીયન ચેરમેન હિમ્મત દિવાણી દ્વારા 
કરવામાં આવેલ.સર્વ પ્રથમ ન્યાય સમિતિ પ્રમુખ 
મનુભાઈ નાકરાણી એ સમાજની વિવિધ 
યોજનાઓની માહિતી આપી તેમજ દિવાળી 
બોણી, ભૂમિદાન અને શ્રીસમાજના અભિગમ 


11110! 


બાબતે વિસ્તૃત છણાવટ કરી અને આગામી 
સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવમાં બહોળી સંખ્યામાં 
ઉપસ્થિત રહેવા અપીલ કરેલ. 

શ્રીસમાજના ટ્રસ્‍ટી જેઠાભાઈ પોકાર 
એ સમાજના સૌ સભ્યોને આગામી શતાબ્દી 
મહોત્સવમાં ખિલાઉપાડ તેમજ ધુવાબન્ધ હાજરી 
આપવાનુ આવાહન કરી શતાબ્દી મહોત્સવ ની 
આમંત્રણ પત્રિકા સાથે અક્ષત કુમ કુમ સહ 
સ્થાનિક જલગાંવ સમાજ સાથે પધારેલ દરેક 
ઘટક સમાજના હોદ્દેદારોને આપેલ. 

શ્રીસમસાજના ઉપપ્રમુખ જયંતી 
રામાણીએ સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવનો ઉદ્દેશ 
અને ફળશ્રૃતી અંગે વિસ્તૃત છણાવટ કરેલ અને 
શતાબ્દી મહોત્સવ ને ભવ્ય બનાવવા તેમજ 
શ્રીસમાજના રીત રિવાજ થકી આપણી સમાજને 
થયેલ લાભ વિષે છણાવટ કરેલ. 


હોવાનો ગૌરવ શું છે અને 
વિધર્મી પંથ છોડીને આવનારાઓને ૧૪ મે ૨૦૨૩ 
પછી સનાતન સમાજમાં પ્રવેશ બંધી શા માટે 
કરવી છે?! તેનું વિસ્તૃત વિવેચન પોતાના 
ઉદબોધનમાં જણાવ્યું હતું . 
તેમજ શતાબ્દી મહોત્સવ માટે ફંડ 
ઊભું કરવા માટે કરાયેલ રદ્દી થી સમૃદ્ધિ યોજના 
ની વિગતવાર જાણકારી વિડીયો ક્લીપની સાથે 
મધ્ય મહારાષ્ટ્ર રીજીયન ચેરમેન હિંમત 
દિવાણીએ સાથે યુવાસંઘ ના સુવર્ણ જયંતી 
ઉત્સવ માં થનાર કાર્યક્રમ તેમજ વિવિધ સ્પર્ધાઓ 


છગનભાઇ ધનાણી દ્વારા આપવામાં આવેલ.આ 
મહોત્સવ ની દરેક સમિતિમાં સમપર્ણની 
ભાવનાથી જોડાઈ ને મહોત્સવ ને ભવ્યતિભવ્ય 
બનાવવા આહ્વાન કરેલ 

કેન્દ્રીય સમાજ ના ઉપપ્રમુખશ્રી/ કોટડા 
(જ) સમાજ ના ઉપપ્રમુખશ્રી રાજેશભાઈ દિવાણી 
સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ માં તન.મન ધન થી 
સહયોગ આપવા અપીલ કરેલ. 

કોટડા (જ.) લક્ષ્મીનારાયણ સમાજ ના 
પ્રમુખશ્રી લખમશીભાઈ છાભૈયા સનાતની 
શતાબ્દી મહોત્સવ દરમિયાન અતિ થી દેવો ભવ: 
માં આવનાર મહેમાન ને અમારુ ગામ સનાતની 
તીલક દ્વારા આવકારવામાં આવશે.તેમજ 
મહોત્સવ માં સહયોગ આપવા અપીલ કરેલ. 

કોટડા (જ.) પાટીદાર યુવક મંડળ ના 

ક. વિશ્વનું બેસ્ટ હેલ્ધી_ 


ઉ 


જુ? ઇટ્ઝઝઇઝ % 


સ્વ: પ્રાણલાલભાઈ વાલજીભાઈ સેંઘાણી 
ઉમર: 70 વર્ષ | તા: 03/03/2023 
કરછમાં ગામ કોટડા (ચકાર)સ્થાનિક 


સ્વ: જાદવજીભાઈ રાજાભાઈ પોકાર 

ઉમર: 91 વર્ષ | તા: 04/03/2023 
કરછમાં ગામ કાદીયા મોટા 
હાલે ઉપવન, થાણા (વેસ્ટ) 


સ્વ:રમિલાબેન કરમશીભાઈ હળપાણી 
ઉમર: 88 વર્ષ | તા: 04/03/2023 
કચ્છમાં ગામ મથલ 
હાલે નાગપુર 


સ્વ.મંગુબેન અંબાલાલ દડગા 
ઉમર: 70 વર્ષ | તા: 04/03/2023 
કચ્છ ગામ કોટડા. 
હાલે. માધવકંપા. બાયડ. 


[. 8૫7111-૬#1_ 1૩ ૧ 
ઝક ટે ૪૯ 


ધ 
ન 
જઉ 


જાદારક્તા₹૪-₹૨૬૯૧૫૬-૪ ૭૪ [ ₹1૬ર૬-૬ર૬૬૬-૪-% ૭? | દ૪૬#ર/ છ ૯: 


ક મો 6 ણ 


11 


છાર/પ્રછાલત £॥41 1૨21૨15૬ 


£૬:2૯૪૦1-દર -'ષઝ 1107ળણદદર 10 113૦ર1-૬:ર 


વિષે માહિતી આપેલ અને યુવામંડળના સભ્યોને 
બહોળી સંખ્યામાં શતાબ્દી મહોત્સવમાં હાજરી 
આપી મહોત્સવને સફળ બનાવવા તેમનાથી જે 
પણ સમિતિઓમાં ભાગ લઈ શકાય તેમાં નામ 
નોંધાવી શતાબ્દી મહોત્સવને સફળ બનાવવાની 
અપીલ કરેલ. 

મહિલા સંઘ કેન્દ્રીય કારોબારી સદસ્ય 


9; સુ 


| 


લક્ષ્મીબેન લીંબાણીએ કેન્દ્રિય મહિલા સંઘની 
ચાલતી ગતિવિધિની જાણકારી આપેલ. આ 
પ્રસંગે રંજન ભાવાણીએ રજત જયંતી ઉત્સવની 
જાણકારી સાથે માહિલા સંઘની ડીરેક્ટરીનું 
પ્રકાશનની માહિતી તેમજ તેનામા એડ આપવા 
અપીલ કરી સમાજની બહેનોને બહોળી સંખ્યામાં 
શતાબ્દી મહોત્સવમાં હાજરી આપવા અપીલ 
કરેલ. 


વાંઢાય ઉમિયા સંસ્થાન અમૃત 
મહોત્સવ તેમજ શતાબ્દી મહોત્સવમાં સહભાગી 
મમા 22. “સ... 


થવા અપીલ કરેલ. 


એ 
સમાજની ચાલતી ગતિવિધિમાં જ્યાં મારી જરૂર 
પડે ત્યાં સમાજના વિકાસ માટે કાર્ય કરવાની 


ક રકે. હ શ ને દ જ 
બિ તળ ઝત 
મહામંત્રીશ્રી મનિષકુમાર ભગત સનાતની 
શતાબ્દી મહોત્સવ ના આયોજન તેમજ વિવિધ 
સમિતી ઓની કામગીરી માં અમારા યુવક મંડળ 
નો સંપુર્ણ સહયોગ રહેશે તેવો ભાવ વ્યક્ત કરેલ 

કોટડા (જ.) પાટીદાર મહિલા મંડળ 
પ્રમુખશ્રી શાન્તાબેન નાયાણી જણાવેલ કે અતિ 
થી દેવો ભવ: તેમજ વિવિધ સમિતીમાં અમારો 
સહયોગ રહેશે. 

મથલ પાટીદાર સમાજ મંત્રીશ્રી 
અંબાલાલ પારસીયા સનાતની શતાબ્દી 
મહોત્સવ સંપુર્ણ સહયોગ આપવા જણાવેલ. 

મથલ પાટીદાર મહિલા મંડળ ના 
પ્રમુખશ્રી મણીબેન ભાવાણી સનાતની શતાબ્દી 
મહોત્સવ સંપુર્ણ સહયોગ આપવા જણાવેલ. 

આજની સભાનું સંચાલન ઝોનના 


ખના 


બાંહેધરી આપેલ. 


ઝોન ગતિવિધિઓ જણાવેલ અને 
૧.585 કળા જુ, 


ક ય જ... 


શ્રીસમાજમાં દિવાળી બોણી આપવા, આજીવન 
સભાસદ બનવા, ભૂમિદાનમાં સહયોગ કરવા 
તેમજ તમામ કાર્યસમિતિ માં સહયોગ કરવાનું 
આવાહન કરેલ. 

સમાજીક અગ્રણી અને જલગાંવ 
સમાજના પ્રમુખ શંકરભાઇ લીંબાણીએ કેન્દ્રની 
યોજના આધુનિક માટે ભૂમિદાનની અપીલ કરતા 


સમાજ જનો એ સારો પ્રતિસાદ આપયૉ સાથે 
વિભાગમાં ઝોન તરફે કરાવેલ અપીલને પૂર્ણ 
કરવાની તેમજ શતાબ્દી મહોત્સવ માં ભરપૂર 
સંખ્યામાં હાજર રહેવાની બાંહેધરી આપેલ. 
સ્થાનિક જલગાંવ સમાજના 


સભાધ્યક્ષની મંજૂરીથી સભાનું સમાપન કરેલ. 


ધનો પ્રારંભ 


મંત્રીશ્રી નરશીભાઈ પોકાર દ્વારા કરવામાં આવેલ. 
આજની સભાની આભાર વિધિ 
ઝોનના ઉપપ્રમુખશ્રી કિશોરભાઈ નાયાણી દ્વારા 
કરવામાં આવેલ. 
આજની આ સંપર્ક યાત્રા માં પશ્ચિમ 
કરછ ઝોન સમાજ/યુવાસંઘ ના હોદ્દેદારો તેમજ 
કોટડા (જ.) સમાજ / મથલ સમાજ/ યુવક 
મંડળ/મહિલા મંડળ ના હોદ્દેદારો, સભ્યો મોટી 
સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા 


લાગ્યો શતાબ્દીતો 


દ, 


નૌ 


ડી ન દિવસોખાકી.. મિ ] 
ર પિ 1! 


આવો કરીએ ધક્ષિણ ગુજરાત નો સનાતની 
ગૌરવનો શંખનાદ 


શ્રી[અણ્િલાભારતીયાક્ય્છાક્ડ્લ॥પાટીદારાસમ! 
સોસોવરસથી*. 
“-વાયાછેવાયરા સત્તાતત,તા| 


કક 


દક્ષિણખં૬ ગતાન્સે મધ્ય ખંડ 


ક મહારાષ્ટ્ર ખંડ રે આ કે ગુજરાત ખંડ 
ઈ પૂર્વખંડ ન. પશ્ચિમખંડ 
શ્રી દક્ષિણ ગુજરાત કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ દક્ષિણ ગુજરાત રીજીયન 
શ્રી અખિલ ભારતીય મહિલા સંઘ - દક્ષિણ ગુજરાત શક્તિપીઠ 


આજે ૦૪ માર્ચનાં રોજ કડોદરા 
પાટીદાર ભવનમાં કરીશું જ્ઞાન- શીલ- 
એકતા- સમૃદ્ધિ અને સુરક્ષા સભર 
સંગઠનનો શંખનાદ 
દરેક સમાજની ત્રણેય પાંખો 
જેવીકે 
હોદેદારો અને કારોબારી સભ્યો તો 
ખરાજ... 
પણ એથી વિશેષ અને ઘટક 
સમાજોનાં આભુષણ એવા... સહયોગીઓ 
તેમજ સાહસિકો, ચિંતકો અને ઉત્સાહી 
વડીલોને પણ સાદર પધારવા અને 
આપણા અવિસ્મરણીય એતિહાસિક ઘટના 
સાકાર કરવા.. 
આયોજીત... શતાબ્દી મહોત્સવમાં સહુના 
વૈચારિક આદાન પ્રદાન થકી. 


આપ જરુર જરુર પધારી આપણાં 
દક્ષિણ ગુજરાતના નેતૃત્વથી સભર 
શ્રીસમાજનો સનાતની ગૌરવનો શંખનાદ 
આપ સહુના સાથ સહકાર થકી આવી 
જાગૃત સભાઓ થકી સફળ બનાવશો 
એવી અપેક્ષા. 
જોજો ઇતિહાસની આ ભૂમિકામાં રહી નાં 
જશો 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સમાજ 
દક્ષિણ ગુજરાત ઝોન સમાજ 


દિ 
શ્રીઅખિલ મારતીય કચ્છ /સ્સિ 
કા પારીલર સમાજ ઝર | 


તાને નત 


83010 


#નઇ-/#%ઝ ૦૦૬-1૯૮૬ 
ડા1 [પતા'ત/તા] 111001, 5૫11૪૦૫ (૦. 186/187, ગબ 140. 7,8,9, €॥પવપલ 
ઉત્ઞાવ॥॥તાત્વા1 - 370201, ।વાઇ૦11, ઉપાંતાલા - 11વાંત. 
ઉત્૦ડ100॥નાં નિઘતતા॥ - 100. 4-91 99791 57883 


છર-%8૫૧૫૯૮ ૦૬૪1૮૬ 


1. બપ /શ40075&0 - ॥#(૩#&ઊ&ળા૬૮ 
।વંડા1૦1 છાલાં - 110. 4-91 94826 95508 


2. 11૪0૬4૩543 - 1૬દા &રણઉઠ&ા ર 


૩. દ।દપ્રપ/ા - 179॥1:॥#/0ઇ 


પ્ાપટાવગાતાં - 110. 4- 91 98843 12266 
“લાતાલંગાતાં - 110. 4-91 98413 88663 


4. પ્ર /4૪૫૪&ાઝઠ& - શાપ્ર0ણણ& છ /&0૬૬૩।4 


811ત૫/૦૩5110૭ાતાં - 110. 4-91 78934 59459 ઉત્ાં૦ડ।।0ણાટાં - 110. 4-91 78428 05202 
ક. 11&005&0 - ૦૦& : ।લત્ધંબઞણાતાં - 110. 4-91 70202 74705 


8.16. 1130115 


#4₹./%ઝ ૦₹₹1૮૬ 


-117ણદર 1(0112૦ર1-૬ ર .1'પષ્ઠઝ ૦રબદાર ડઇ/#૦૭ગા_।॥દ ર5 
#4૬/%0 ૦11૮૬ 
ડઘ૫ા૦૪/૦૪%» ₹*₹૦9. 186/187 શગ૦૬ #૨૦. € 
વ્યાવ્તાઊતાપ્યાત - 370 2014. 1«પધત3, બપાંલત્યદ - 10મ્તાંઝ- 


#4૬:/%0 ૦11૮૬ 
ઇઝ £₹4૦. 3. ૦ઝ૮બ્પતમ્ત ₹1૦૦૮, ગગગ ₹4૦. 26. 
5૦૦૬૫૦૮ - 3, '/૪ઇતપ ૯૫1પ્રપ્ય%/ #પગઝ્યતઇ૪મ્છામદ, બઝ્યાત્તાપ્ાંતાપ્લટત૪2 
1૬1.૬૮40. બઘાંછત્કદ - 370 204. 
ઇરામ્યતકદાઝપ્ઝાં રઘાતઝ#માં - 17૦. *૦૧1 ૦૦7૦૧ 57884 


45, ૦૦૦કાતયામ્ત ૮1૫૦૮4૮, ૦ઘાપ્કધંધુગ્ઘ, 
1«પાતાઝપ્કાકછતાં, ।૯.ધતા0, ૦પઘાંછ#લદ - 370 140. 
“ગલુતાંડા0ણાપ્યાં રઘતતાવ3ાં - 17૦. * 91 ૦૦254 ૦૩૦4૭૪ 
0પાત્કાંછામ્યાં રઘતંસાઃમાં - (1૦. * 91 ૦૦784 49205 


